GENESIS 



FYRSTA BOK MOSE 

Skopun heims ogfrumsaga 



i2Jor6in let af ser spretta graen gros, 
jurtir me6 saedi i, hverja eftir sinni tegund, 
og aldintre me3 sae6i i ser, hvert eftir sinni 
tegund. 

Og Gu6 sa, ad })a5 var gott. 

^^I>a6 var5 kveld og |>a6 var3 morgunn, 
hinn pn6]i dagur. 

i*Gu5 sagdi: 

„Ver6i Ijos a festingu himinsins, sl6 pSLU 
greini dag fra nottu og seu til takns og til 
a6 marka ti6ir, daga og ar.^^Og.{)au sen 
Ijos a festingu himinsins til a5 lysa jord- 
ina." 

Og J)a3 vard svo. 

*^Gu3 gjorSi tvo stom Ijosin: hi6 staerra 
Ij6si6 til ah ra5a degi og hi6 minna Ij6si6 
til 3l6 rada nottu, svo og stjomurnar. *^Og 
Gu5 setti J)au a festingu himinsins, a5 J)au 
skyldu lysa jorSinni *®og rada degi og 
nottu og greina sundur Ijos og myrkur. 

Og Gu6 sa, a6 J)a6 var gott. 

*^I>a6 var6 kveld og pad var6 morgunn, 
hinn f j6r6i dagur. 

20Gu6sag6i: 

„Votnin verdi kvik af lifandi skepnum, 
og fuglar fljugi yfir jordina undir festingu 
himinsins." 

2^1>a skapadi Gud hin stom lagardyr og 
allar hinar lifandi skepnur, sem hraerast og 
votnin eru kvik af, eftir |)eirra tegund, og 
alia fleyga fugla eftir |)eirra tegund. 

Og Gud sa, ad })ad var gott. 

^^Og Gud blessadi |)au og sagdi: 

„Frj6vgist og vaxid og fyllid votn sjav- 
arins, og fuglum f jolgi a jordinni." 

2^1>ad vard kveld og |>ad vard morgunn, 
hinn fimmti dagur. 

1.1 Skopunin IM 2.4-25; Jes 42.5; SI 8; 89.10-13; 104; Jb 26.7-14; 38-39; Sr 16.26-17.10; - er verk Guds IM 
1.21,27; 2.3-4; 5.1-2; 6.7; 5M4.32; Mk 13.19; Ef 3.9; Opb4.11; 10.6, sbr 2Mkk 7.28; - hann skapar me6 orai sinu 
SI 33.9; Jh 1.3; Heb 11.3; sbrJer 10.12; Ok 8.22-31. 13 Ljos SI 27.1 + ; 104.2. 1.5 Ljos og myrkur Jes 45.7; 
60.19; 2Kor 4.6; Opb 22.5 1.7 Festingin Esk 1.22-25; 2Pt 3.5 1.9 Votnin safnist saman Jb 26.8-10; 38.8 1.14 
Ljos a festingu himins Jes 40.26; Jer 31.35; Br 3.33-35 1.16 Stdru lj6sin tvo SI 104.19; 136.7-9; Sr 43.1-10 



Skopun heimsins 

1 H upphafi skapadi Gud himin og jord. 
^ ^Jordin var pA aud og torn, og myrkur 
grufdi yfir djupinu, og andi Guds sveif yfir 
votnunum. 

^Gud sagdi: 

„ Verdi ljos!" 

Og |)ad vard ljos. 

"^Gud sa, ad Ijosid var gott, og Gud 
greindi Ijosid fra myrkrinu. ^Og Gud kall- 
adi Ijosid dag, en myrkrid kalladi hann 
nott. 

I>ad vard kveld og \>3l6 vard morgunn, 
hinn fyrsti dagur. 
^Gud sagdi: 

„Verdi festing milli vatnanna, og hun 
greini votn fra votnum." 

^I>a gjordi Gud festinguna og greindi 
votnin, sem voru undir festingunni, fra 
{)eim votnum, sem voru yfir henni. Og {)ad 
vard svo. 

*Og Gud kalladi festinguna himin. 

I^ad vard kveld og })ad vard morgunn, 
hinn annar dagur. 

^ Gud sagdi: 

„ Safnist votnin undir himninum i einn 
stad, svo ad {)urrlendid sjaist." 

Og J)ad vard svo. 

*"Gud kalladi J)urrlendid jord, en safn 
vatnanna kalladi hann sj6. 

Og Gud sa, ad pad var gott. 

"Gud sagdi: 

„Lati jordin af ser spretta graen gros, 
sadjurtir og aldintre, sem hvert beri avoxt 
eftir sinni tegund med saedi i a jordinni," 

Og {)ad vard svo. 



GENESIS 1, 2 



2*Gu5 sag6i: 

„Jor5in lei6i fram lifandi skepnur, 
hverja eftir sinni tegund: fena6, skri6- 
kvikindi og villidyr, hvert eftir sinni teg- 
und." 

Og p2i6 var6 svo. 

^^Gu6 gjor6i villidyrin, hvert eftir sinni 
tegund, fenaSinn eftir sinni tegund og alls 
konar skri6kvikindi jar6arinnar eftir sinni 
tegund. 

Og Gud sa, a6 psi6 var gott. 

"Gudsagdi: 

„V6r viljum gjora manninn eftir vorri 
mynd, likan oss, og hann skal drottna yfir 
fiskum sjavarins og yfir fuglum loftsins og 
yfir fena6inum og yfir villidyrunum og 
yfir ollum skri6kvikindum, sem skrida a 
jor6inni." 

^^Og Gu6 skapa6i manninn eftir sinni 
mynd, hann skapa6i hann eftir Gu3s 
mynd, hann skapadi \>au karl og konu. 

^®0g Gu6 blessaSi {>au, og Gu6 sagSi 
vi6 ]5au: 

„Veri6 frjosom, margfaldist og uppfyll- 
i6 jor6ina og gj6ri6 ykkur hana undirgefna 
og drottni6 yfir fiskum sjavarins og yfir 
fuglum loftsins og yfir ollum dyrum, sem 
hrgerast a j6r6inni." 

^*Og Gu6 sagSi: 

„Sja, eg gef ykkur alls konar sa5berandi 
jurtir a allri j6r6inni og alls konar tre, sem 
bera avoxtu med sae6i i. Pad se ykkur til 
fxdii. '°Og ollum villidyrum og ollum 
fuglum loftsins og ollum skri6kvikindum a 
jor6inni, ollu pwi, sem hefir lifandi sal, gef 
eg oil gros og jurtir til fae6u." 

Og |)a6 var6 svo. 

^^Og Gu6 leit allt, sern hann hafSi gjort, 
og sja, })a6 var harla gottr— ~Z^ 

Pa6 var6 kveld og pa6 var6 morgunn, 
hinn sjotti dagur. 

^y ^I>annig algjorSist himinn og j6r6 og oil 
^ |)eirra pry6i. 

^Gu6 lauk a hinum sjounda degi verki 
sinu, er hann haf6i gjort, og hvildist hinn 

* Ahebr.iJahve. 



sjounda dag af ollu verki sinu, er hann 
haf6i gjort. 

^Og Gu6 blessaSi hinn sjounda dag og 
helgaSi hann, }>vi a6 a honum hvildist Gu6 
af verki sinu, sem hann haf6i skapa5 og 
gjort. 

"•f^etta er sagan um uppruna himins og 
jar6ar, er pau voru sk6pu6. 



Sagan um Paradis 

^I>egar Drottinn* Gu6 gjor6i jordina og 
himininn, var enn alls enginn runnur 
merkurinnar til a jor6inni, og engar jurtir 
spruttu enn a morkinni, {>vi sl6 Drottinn 
Gu6 haf6i ekki enn lati6 rigna a j6r6ina og 
engir menn voru til J)ess a.6 yrkja hana, ^en 
J>oku lag6i upp af j6r6inni, og vokva6i hun 
allt yfirborS jardarinnar. ^I>a mynda^i 
Drottinn Gud manninn af leiri jar6ar og 
bles lifsanda i nasir hans, og })annig var6 
madurinn lifandi sal. 

® Drottinn Gu6 planta6i aldingar5 i Ed- 
en langt austur fra og setti ]>ar manninn, 
sem hann hafdi myndaS. ^Og Drottinn 
Gu6 let upp vaxa af jor6inni alls konar tre, 
sem voru girnileg a a6 lita og g66 ad eta af, 
og lifsins tre i mi5jum aldingardinum og 
skilningstred g65s og ills. 

^''Fljot rann fra Eden til a6 vokva ald- 
ingardinn, og J>adan kvisladist pad og var5 
a6 f jorum storam. ^^Hin fyrsta heitir Pis- 
on; hun fellur um allt landi6 Havila, Jjar 
sem guUiS faest. ^^Og gull lands |>ess er 
gott. I>ar faest bedolakharpeis og sjoam- 
steinar. ^^Onnur storain heitir Gihon. Hun 
fellur um allt Kiisland. ^"^Mdja storain 
heitir Kiddekel. Hun fellur fyrir vestan 
Assyriu. Fj6r6a storain er Efrat. 

*^I>a tok Drottinn Gu6 manninn og setti 
hann i aldingar6inn Eden til a6 yrkja hann 
og gaeta hans. 

^^Og Drottinn Gu6 baud manninum og 
sagSi: „Af ollum trjam i aldingarSinum 



1.25 Villidyrin SI 50.10-1 1 1.27 Eftir Guds mynd IM 9.6; SS 2.23; Sr 17.3; IKor 1 1.7; K61 3.10; Jk 3.9; - karl og 
kona IM 5.2; Mtl9.4; oghlst; sbrGl 3.28 1.28 Gufl blessa5i J)au IM 9.1; sbr 1.22; - veriS frj6s6m, margfaldist 
IM 8.17; 9.1,7 sbf 1.22; - drottniS IM 9.2; SI 8.7-9; SS 9.2; 10.2; Jk 3.7 IJl P&6 var harla gott SI 104.24; Sr 
39.33-35; ITm 4.4 2.2 Sjoundi dagur 2M 20.8-1 1; 31.12; Heb 4.4,10 2.4 Skopun himins og jar6ar IM 1. 1 + 
2.7Leirjar3ar,lifsandiSl 104.29-30 Jb 33.4; 34.14-15; Pd 3.20; 12.7; IKor 15.45-49 2.8 Eden IM 3.23-24; 4.16; 
Jes 51.3; Esk 28.13; 31.9,16,18; 36.35; Jl 2.3. 2.9 Lifsins tre Ok 3.18; Opb 2.7; 22.2,14; - gott og illt IM 3.5, 22; 
5M 1.39: 2S 14.17: IKon 3.9: Jes 7.15-16 2.11 Plson Sr 24.25 2.13 Gikon Sr 24:27 



FYRSTA MOSEBOK 2, 3 



mattu eta eftir vild, ^^en af skilningstr^nu 
gods og ills matt })u ekki eta, pvi a6 jafn- 
skjott og pii etur af pvi, skalt ^u vissulega 
deyja." 

^^Drottinn Gud sag6i: „Eigi er pa6 gott, 
ad madurinn se einsamall. fig vil gjora 
honum medhjalp vi6 bans haefi." ^^I>a 
mynda6i Drottinn Gu6 af jordinni oil dyr 
merkurinnar og alia fugla loftsins og let 
|)au koma fyrir manninn til {)ess ad sja, 
hvad hann nefndi Ipau. Og hvert {>ad heiti, 
sem madurinn gaefi hinum lifandi skepn- 
um, skyldi vera nafn |)eirra. ^°Og madur- 
inn gaf nafn ollum fenadinum og fuglum 
loftsins og 6llum dyrum merkurinnar. En 
medhjalp fyrir mann fann hann enga vid 
sitt haefi. ^ijja let Drottinn Gud fastan 
svefn falla a manninn. Og er hann var 
sofnadur, tok hann eitt af rifjum hans og 
fyllti aftur med holdi. "Og Drottinn Gud 
myndadi konu af rifinu, er hann hafdi 
tekid ur manninum, og leiddi hana til 
mannsins. 

^^Pa sagdi madurinn: „tetta er loks bein 
af minum beinum og hold af minu holdi. 
Hun skal karlynja kallast, af J)vi ad hun 
er af karlmanni tekin." 

^*I>ess vegna yfirgefur madur fodur sinn 
og modur sina og byr vid eiginkonu sina, 
svo ad {Dau verdi eitt hold. 

^^Og {>au voru baedi nakin, madurinn og 
kona hans, og blygdudust sin ekki. 

Fall mannsins 

O ^Hoggormurinn var slaegari en 611 6nn- 
^ ur dyr merkurinnar, sem Drottinn Gud 
hafdi gjort, Og hann maelti vid konuna: 
„Er {)ad satt, ad Gud hafi sagt: ,Pi6 megid 
ekki eta af neinu tre i aldingardinum'?" 

^I>a sagdi konan vid hoggorminn: „Af 
avoxtum trjanna i aldingardinum megum 
vid eta, ^en af avexti tresins, sem stendur i 
midjum aldingardinum, ,af honum,' sagdi 
Gud, ,megid pi6 ekki eta og ekki snerta 
hann, ella munud })id deyja.' " 



*M sagdi hoggormurinn vid konuna: 
„Vissulega munud |)id ekki deyja! ^En 
Gud veit, ad jafnskjott sem pi6 etid af 
honum, munu augu ykkar upp Ijukast, og 
\>i6 munud verda eins og Gud og vita skyn 
gods og ills." 

*En er konan s^, ad tr6d var gott ad eta 
af , fagurt a ad lita og girnilegt til frodleiks, 
pa. tok hun af avexti }>ess og dt, og hun gaf 
einnig manni sinum, sem med henni var, 
og hann at. ^Pk lukust upp augu })eirra 
beggja, og pan urdu J)ess vor, ad f)au voru 
nakin, og J)au festu saman fikjuvidarblod 
og gjordu s6r mittisskylur. 

®En er pan heyrdu til Drottins Guds, 
sem var a gangi i aldingardinum i kveld- 
svalanum, pA reyndi madurinn og kona 
hans ad fela sig fyrir Drottni Gudi milium 
trjanna i aldingardinum. 

'Drottinn Gud kalladi a manninn og 
sagdi vid hann: „Hvar ertu?" 

*°Hann svaradi: „fig heyrdi til pin i 
aldingardinum og vard hraeddur, af |)vi ad 
eg er nakinn, og eg faldi mig." "En hann 
maelti: „Hver hefir sagt })er, ad {)u vaerir 
nakinn? Hefir pii etid af trenu, sem eg 
bannadi p€t ad eta af?" 

^^Pk svaradi madurinn: „Konan, sem 
|)u gafst mer til satnbudar, hun gaf mer af 
trenu, og eg at." 

"I>^ sagdi Drottinn Gud vid konuna: 
„Hvad hefir pt gjort?" Og konan svaradi: 
„H6ggormurinn taeldi mig, svo ad eg at." 

^'^I>a sagdi Drottinn Gud vid h5ggorm- 
inn: „Af {)vi ad pu gjordir |)etta, skalt |)u 
vera bolvadur medal alls f6nadarins og 
allra dyra merkurinnar. A kvidi t)inum 
skalt pii skrida og mold eta alia })ina lif- 
daga. ^^Og fjandskap vil eg setja milli })in 
og konunnar, milli J^ins saedis og hennar 
saedis. I>ad skal merja hofud })itt, og {)u 
skalt merja hael Jjess." 

^®En vid konuna sagdi hann: „Mikla 
mun eg gjora |)j^ningu {>ina, er }>u yerdur 
barnshafandi. Med {)raut skalt {)u born 



2.17 Deyja Rm 6.23; sbr SS 1.12-15 2.18 Me6hjalp Ok 18.22; Sr 36.24 2.21 Fastur svefn IM 15.12; IS 26.12; 
Jes 29.10; Jb4.13; 33.15 2.22 Kona myndud IKor 11.8-9 2.23 Min bein, mitt hold IM 29.14; Dm 9.2; 2S 5.1; 
19.13-14; sbr IM 37.27 2.24 Eitt hold Ml 2.14-15; Mt 19.5 -I- ; - madurinn og konan Qk 5. 15-20; 31.10-31; Pr 
9.9 3.1 Hdggormurinn SS 2.24; Jh 8.44+ ; Opb 20.2 3.5 Eins og Gu6 IM 3:22; sbr. Jes 14: 14 Esk 28:2; 21> 
2:4 3.6 Freisting Jk 1.13-15 3.8 Biygdun 2S 10.4-5; Opb 3.18; 16.15 3.13 Hoggormurinn taeldi mig 2Kor 
11.3; ITm 2.14 3.14 Eta mold Jes 49.23; Mik 7.17 3.15 Fjandskapur Opb 12.17 3.16 Med |)raut faeda IM 
35. 16-1 8 Jh 16.21 + 



GENESIS 3, 4 



fae6a, og p6 hafa longun til manns J)ins, en 
hann skal drottna yfir J^er." 

*^0g vi6 manninn sagdi hann: „Af pvi 
a6 pu hlyddir roddu konu J)innar og ast af 
|)vi tre, sem eg bannadi |)er, er eg sagdi: 
,M matt ekki eta af |3vi,' pa se jor5in 
bolvu6 j)in vegna. Me6 erfi6i skalt pix |)ig 
af henni naera alia pina lifdaga. ^^I^yrna og 
|)istla skal hian bera J)er, og pii skalt eta 
jurtir merkurinnar, ^®I sveita andlitis J)ins 
skalt J)u neyta brau6s })ins, J)anga3 til pu 
hverfur aftur til jardarinnar, |)vi ad af 
henni ert J)u tekinn. Wi a6 mold ert J)u og 
til moldar skalt {)u aftur hverfa!" 

^°Og ma6urinn nefndi konu sina Evu, 
|)vi a6 hun vard m66ir allra, sem Ufa. ^^Og 
Drottinn Gu5 gjor5i manninum og konu 
hans skinnkyrtla og let J)au klaedast pQim. 

^^Drottinn Gud sag5i: „Sia, madurinn 
er or6inn sem einn af oss, {)ar sem hann 
veit skyn g66s og ills. Adeins ad hann retti 
nu ekki ut hond sina og taki einnig af lifs- 
ins tre og eti, og lifi eiliflega!" 

^^Pa let Drottinn Gu6 hann i hurt fara 
ur aldingar6inum Eden til a6 yrkja j6r6- 
ina, sem hann var tekinn af . ^"^Og hann rak 
manninn hurt og setti kerubana fyrir 
austan Edengar6 og loga hins sveipanda 
sver6s til ad geyma vegarins a6 lifsins tre. 



Iceland 

Icelandic 

Bible 

1982 

Thordarsson 

BSICE 

Reykjavik 

Iceland 

B206663 



